Dua ya kufungulia Swalah na kusoma Fatiha 


- Mwenye kuswali ainamishe kichwa chake, atazame mahali pa kusujudia, kisha aseme: SUB'HANAKA 
ALLAHUMMA WABIHAMDIKA, TABAARAKA IS'MUKA WATA'AALA JADDUKA WALAA ILAAHA GHAY'RUKA 
(Kutakasika ni kwako na sifa njema ni zako. Lina baraka jina lako na uko juu utukufu wako, na hakuna 
mola asiyekuwa Wewe) [ Imepokewa na Muslim.]. 


Kisha aseme baada ya hapo: A'UDHU BILLAHI MINA SHEYTWANI RAJIIM (Najilinda kwa M 
Mungu kutokana na Shetani aliyefukuzwa kutoka kwenye rehema ya Mwenyezi Mung 
ARRAH'MAANI ARRAHIIM (Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehema Mwe 
siri [ Imepokewa na Muslim.j. 


Baada ya hapo asome Fatiha [ Imepokewa na Bukhari.], kisha asem efLAa mii ^yaani: Ewe Mola! 
Takabali. 


& 








. Kisha, huyo mwenye kuswali, asome Sura au baadhi ya aya za Qur'ani zilizo sahali kwake kuzisoma 
katika rakaa mbili za mwanzo, na asome kwa sauti katika Swala ya alfajiri na katika rakaa mbili za 
mwanzo za Magharibi na Isha. 

https://www.al-feqh.com/sw/namna-ya-kuswali 



